ክፉው ቀን ሳይመጣ በጉብዝናህ ወራት 
ፈጣሪህን አስብ፥ ደስ አያሰኙኝም በምትላቸው 
ጊዜ፥ ዓመታት ሳይደርሱ። መክብብ ገረ፡፤; 


«የሰው ልብ አሳብ ከታናሸነቱ ጀምሮ ክፉ ነውና....ዘፍ 8፡21 


ቢታዘዙትና ቢያገለግሉት ዘመናቸውን በብልጽግና ዕድሜአቸውንም በተድላ ያሳልፋሉ፡፡ 
ባይታዘዙ ግን በሰይፍ ይጠፋሉ፥ ሳያውቁም ይሞታሉ። በልባቸው ዝንጉዎች ጣን 
ያከማቻሉ እርሱ ባሰረቸው ጊዜ አይጮኹም። በወጣትነት ጊዜ ይሞታሉ, 
ሕይወታቸውም በርኩሶች መካከል ነው. ኢዮብ 36፡11-14 


አቤቱ እግዚአብሔር አንተ ተስፋዬ ነህና ከታናሽነቴ ጀምሬ አንተ መታመኛዬ ነህና። 
በአንተ ከማኅፀን ጀምሮ ከፍ ከፍ አለሁ፥ ከእናቴም ሆድ ያወጣኸኝ አንተ ነህ፤ 
ሁልጊዜም ምስጋናዬ ለአንተ ነው፡፡ መዝሙረ ዳዊት ፖ1፡ኡ-6 


በጌታ በእግዚአብሔር ኃይል እሄዳለሁ፤ የአንተን ብቻ ጽድቅ አስባለሁ። አቤቱ፥ 
ከታናሽነቴ ጀምረህ አስተማርኸኝ፥ ተአምራትህንም እስከ አሁን ተናገርሁ። አሁንም 
በምሸመግልበትና በሸመታ ጊዜ፥ አቤቱ፥ አትተወኝ። ለዚህ ትውልድ ኃይልህን፥ 
ኃይልህንም ለሚመጣው ሁሉ እስካሳይ ደረስ። መዝሙረ ዳዊት 71፡16-18 


ጎበዝ መንገዱን በምን ያጠራዋል7 እንደ ቃልህ መጠንቀቅ። መዝሙረ ዳዊት 119:9 


አንተ ጎበዝ በጉብዝናህ ደስ ይበልህ፣ በኙብዝናህም ወራት ልብህ ደስ ይበልህ፥ 
በልብህም መንገድ በዓይንህም ፊት ሂድ፤ ነገር ግን ስለዚህ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር 
ወደ ፍርድ እንዲያመጣህ እወቅ። ስለዚህ ከልብህ ኀዘንን አርቅ፥ ከሥጋህም ክፉን 
አስወግድ፥ ልጅነትና ጉብዝና ከንቱ ናቸውና። መክብብ 11፡9-10 


አላወቅህምን? የዘላለም አምላክ፥ የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ 
እግዚአብሔር እንደማይደክም፥ እንደማይደክም አልሰማህምን? 
ማስተዋልን አይመረምርም። ለደካሞች ኃይልን ይሰጣል; ጉልበት 
ለሌለውም ብርታትን ይጨምራል። ብላቴኖች ይደክማሉ ይደክማሉም 
ጐበዛዝቱም ፈጽሞ ይወድቃሉ እግዚአብሔርን በመተማመን 
የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ; 
ይሮጣሉ አይታክቱም; ይሄዳሉ፥ አይደክሙም። ኢሳ 40፡28-31 


በዚያን ጊዜ እጁን እንዲጭንባቸውና እንዲጸልይ ሕፃናትን ወደ እርሱ 
አመጡ፤ ደቀ መዛሙርቱም ገሠጹአቸው፡ ኢየሱስ ግን ሕፃናትን ተዉ 
ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሉአቸው፤ መንግሥተ ሰማያት እንደ 
እነዚህ ላሉት ናትና። እጁንም ጭኖ ከዚያ ሄደ። እነሆም፥ አንድ ሰው 
ቀርቦ። መምህር ሆይ፥ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ምን መልካም 
ነገር ላድርግ7 ስለ ምን ቸር ትለኛለህ7 ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር 
ቸር የለም፤ ወደ ሕይወት መግባት ብትወድ ግን ትእዛዛትን ጠብቅ። 
የትኛው ነው? ኢየሱስም፦ አትግደል፥ አታመንዝር፥ አትስረቅ፥ በሐሰት 
አትመስክር፥ አባትህንና እናትህን አክብር፥ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ 
ውደድ አለው፡፡ ጉልማሳውም። ይህን ሁሉ ከሕፃንነቴ ጀምሬ 
ጠብቄአለሁ፤ ገና ምን ጐደለኝ7 ኢየሱስም፦ ፍጹም ልትሆን ብትወድ 
ሂድና ያለህን ሽጠህ ለድሆች ስጥ፥ መዝገብም በሰማያት ታገኛለህ፤ 
መጥተህም ተከተለኝ አለው፡፡ ጐበዙም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ ብዙ 
ንብረት ነበረውና እያዘነ ሄደ። ማቴዎስ 19፡13-22 


ልጆች ሆይ፥ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ፤ ይህ የሚገባ ነውና። አባትህንና እናትህን 
አክብር፡ መልካም እንዲሆንልህ ዕድሜህም በምድር ላይ እንዲረዝም (ይህም የተስፋ 
ቃል ያላት ፊተኛይቱ ትእዛዝ ናት]፡፡ ኤፌሶን 6፡1-3 


ማንም ወጣትነትህን አይናቅ; ነገር ግን በቃልና በኑሮ፣ በፍቅር፣ በመንፈስ፣ በእምነት፣ 
በንጽሕና የምእመናን ምሳሌ ሁን። 1 ጢሞቴዎስ 4:12 


ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ግን ሽሹ፥ በንጹሕም ልብ ጌታን ከሚጠሩ ጋር ጽድቅን 
እምነትን ፍቅርን ሰላምን ተከተሉ። 2 ጢሞቴዎስ 2:22 


ጥበብ ከጫፍ እስከ ጫፍ በኃይል ትደርሳለች፡ ሁሉንም ነገር በጣፋጭነት 
ታዘጋጃለች, ወደድኳት እና ከልጅነቴ ጀምሮ ፈለኳት ፣ እሷን የትዳር ጓደኛዬ ላደርጋት 
ፈለግሁ ፣ እናም ውበቷን ወድጄ ነበር። ጥበብ ሰሎሞን ፳፡1-2 


ልጄ ሆይ፥ ከታናሽነትህ ተግሣጽን ሰብስብ፥ እስከ ሽምግልናህም ጥበብን ታገኛለህ። 
መክብብ 6፡18 


ልጅህን አውራ፥ ያስፈራህማል፤ ተጫወትበት፥ ወደ ኀዘንም ያመጣሃል። ከእርሱ ጋር 
እንዳታዝኑ እና በስተመጨረሻም ጥርሶቻችሁን እንዳታፋጥኑ ከእርሱ ጋር አትሳቁ። 
በወጣትነቱ አርነት አትስጠው፥ ስንፍናውንም አትንካ። እልኸኛ እንዳይሆን እና 
እንዳይታዘዝ እና ወደ ልብህ እንዳያሳዝን በልጅነቱ አንገቱን አጎንብሰው በሕፃንነቱም 
ጎኖቹን ምታው። መክብብ 30፡9-12 


